Angen help? 


o 
Ffoniwch ein llinell gymorth 
e 0303 123 1113 


Information Commissioner's Office 


Ffurflen yw hon i sefydliadau neu unig fasnachwyr y mae angen iddyn nhw 
gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth o dan y Rheoliadau 
Diogelu Data (Taliadau a Gwybodaeth) 2018. Ni ddylai gymryd mwy na 15 
munud i'w llenwi. Ar ôl ichi ei llenwi, cadwch y ddogfen PDF hon, ei hatodi at 
neges e-bost a'i hanfon at dataprotectionfee(Oico.org.uk 


1. Math o Sefydliad 


Dewiswch ba fath ydych chi a rhowch y manylion perthnasol: 


Unigolyn/Unig Fasnachwr 


Os dewisoch 'Arall', rhowch fanylion 


£U 


2. Manylion y cyfeiriad 


- rhowch eich cyfeiriad cofrestredig. Yn achos cwmnïau cyfyngedig dyma 
gyfeiriad eich swyddfa gofrestredig yng nghofnodion Tŷ'r Cwmnïau. 


Cyfeiriad -: 


3. Enwau masnachu: 


- Os ydych yn masnachu o dan unrhyw enw arall, rhowch yr enw yma. 


MD —I O 


Upholding information rights 1 


Angen help? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303123 1113 
4. Awdurdod Cyhoeddus: 


(e) Ie 
(O) Nage 


5. Faint fydd angen imi ei dalu? 


Ai elusen yw'ch sefydliad chi, â statws elusennol esempt: 


(e) Ie - Bydd eich ffi yn £40 
O Nage - Ewch i'r cwestiwn nesaf 


Ai cynllun pensiwn galwedigaethol bach yw'ch sefydliad chi? 
(e) Ie - Bydd eich ffi yn £40 

O Nage - Ewch i'r cwestiwn nesaf 

Oes gan eich sefydliad 10 neu lai o aelodau staff? 


(@) Oes - Bydd eich ffi yn £40 


O Nac oes - Ewch i'r cwestiwn nesaf 


Oedd gan eich sefydliad drosiant o £632,000 neu lai yn y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf? 


(@) Oedd - Bydd eich ffi yn £40 
O Nac oedd - Ewch i'r cwestiwn nesaf 
Oes gan eich sefydliad 250 neu lai o aelodau staff? 


(O) Oes - Bydd eich ffi yn £60 


(e) Nac oes -Ewch i'r cwestiwn nesaf 


Oedd gan eich sefydliad drosiant o £36 miliwn neu lai yn y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf? 


(6) Oedd - Bydd eich ffi yn £60 
(O) Nac oedd - Bydd eich ffi yn £2900 eleni 


Upholding information rights 


Angen help? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303 123 1113 


6. Prif fanylion cysylltu 


Rhowch fanylion y person sy'n gyfrifol am dalu'r ffi diogelu data yn eich 
sefydliad. Dim ond i gysylltu â chi ynghylch y ffi y byddwn yn defnyddio'r 
manylion hyn. Ni fyddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar y gofrestr 
gyhoeddus. 


7. Oes angen i'm sefydliad gael Swyddog Diogelu 
Data (DPO)? 


Bydd y cwestiynau a ganlyn yn eich helpu i benderfynu a oes angen ichi 
enwebu swyddog diogelu data. Ni fyddwn yn cyhoeddi'ch atebion ar y gofrestr 
gyhoeddus 


Ydy gweithgareddau craidd eich sefydliad yn cynnwys tracio a monitro 
ymddygiad pobl (er enghraifft ar y rhyngrwyd, neu ar CCTV) ar raddfa 
fawr? 


(S) Ydyn - Bydd yn ofynnol ichi benodi DPO 
(O)Nac ydyn — Ewch i'r cwestiwn nesaf 


Ydy gweithgareddau craidd eich sefydliad yn cynnwys prosesu 
'categorïau arbennig' o ddata personol ar raddfa fawr, neu ddata ar 
raddfa fawr ynglŷn ag euogfarnau neu droseddau? 


(O ydyn - Bydd yn ofynnol ichi benodi DPO 
(e)'Nac ydyn - Ewch i'r cwestiwn nesaf 


Upholding information rights 3 


Angen help? 


Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303 123 1113 


Does dim angen i'ch sefydliad gael swyddog diogelu data. Ond, fe gewch chi 
enwebu un, neu roi enw cyswllt ar gyfer diogelu data yn eich sefydliad. 


Hoffech chi roi manylion person sy'n gyfrifol am ddiogelu data yn 
eich sefydliad? 


Enwebu DPO - byddwn yn cyhoeddi eu manylion cysylltu ar y gofrestr 
gyhoeddus 


Rhoi enw cyswllt ar gyfer diogelu data - mater dewisol fydd cyhoeddi'r 
manylion ai peidio 


Enw E] 
Teiti Swydd Doo y | 
Cyhoeddi Manylion? Ie/Nage Doo O | 


Dim diolch 


8. Y person sy'n llenwi'r cofrestriad hwn 


Rhowch eich enw, h.y. enw'r person sy'n llenwi'r ffurflen hon. Dim ond rhag ofn 
y bydd angen inni gysylltu â chi ynghylch y cofrestriad hwn y byddwn yn 
defnyddio'r manylion hyn. Ni fyddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar y gofrestr 
gyhoeddus. 


Defnyddiwch yr un manylion ag yn y "Prif fanylion cysylltu” uchod 


(O Ie 
(e) Nage 


Os yw'r manylion yn wahanol, rhowch enw'r person sy'n llenwi'r ffurflen hon. 


Upholding information rights 


Angen help? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 


0303 123 1113 
9. Natur y gwaith 


O blith y rhestr isod, dewiswch natur y gwaith sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'ch 
sefydliad 


Actiwari Cynllun - Capita 


10. Datganiad 


Rwyf yn datgan, hyd eithaf fy ngwybodaeth a 'm cred, fod y manylion a 
roddais yn y cofrestriad hwn yn gywir. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi fy 
awdurdodi i weithredu ar ran y sefydliad (rheolwr data) a enwir yn y 
cofrestriad hwn. Rwyf yn ymwybodol y gall fod yn drosedd os wyf fi wedi 
darparu gwybodaeth ffug. 


me —— OI O AÏO mu 
MH — 


11. Manylion Talu 

Siec - Anfonwch siec sy'n daladwy i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 
gyda'r ffurflen hon 

Debyd Uniongyrchol - Anfonwn neges e-bost atoch gyda ffurflen debyd 
uniongyrchol ynghlwm 

Bacs - Anfonwn neges e-bost atoch gyda dolen i'n tudalen taliadau Cerdyn 
Debyd neu Gredyd - Anfonwn neges e-bost atoch gyda dolen i'n tudalen 
taliadau 


Llenwch y ffurflen hon a'i harbed i'ch cyfrifiadur. Agorwch neges ebost newydd 
a rhowch 'Cais Cymraeg wedi'i lenwi' yn y llinell pwnc. Anfonwch y ffurflen 
rydych chi wedi'i llenwi aton ni yn dataprotectionfee(Oico.org.uk 


Beth sy'n digwydd nesaf? 


Byddwn yn paratoi cofnod cofrestru drafft ac yn anfon hwnnw atoch drwy'r 
ebost i chi ei wirio, ynghyd â manylion sut i dalu. 


Upholding information rights 


